ሦ.. 
፦ 
> 
-" 
“ 


ጻኞ ዓመሙት ሞጥፕር 








መጨ” ሙጮ ‹መ 






ለ ይ ..ሽ 5. 


' ፻ 
‹ ኩኡ 


‹“፥ሩሠ 
‹# ነሃ] .ልጨ፦፥ 





4ሀ3፤[ 


..።ሩ 
“” 

ን) ነፍሩሬጣ 
“ሥ፣ጋ/ካ# ገግኝ 


ህዕ7 42146----]...› .--› 










ሄህሀ ሄ፪ር፳፲[47 





የ 1፡7 ዳና 4118 --- ህ23ዛ፤), 

ህ/ህ7(ዚህ #ሃህ፲እ +3ህህ 

ሣህ (ፊክ | 294188 

ሪ40 4191479ዘ4,) ህ ([[/ህ ኒ ሊ 
1፤1.415784196 ካተ” 

11(471ቆ/63) 

ህርህ141 ፃህዛ 

4፡ህሀ68ሻህ ኤሀዋህኳዣ 








141ህ# 
21 ዕህህ4|--- 


ሀሃሀህ() 8) 








167 


1ፊሪ94ሃ8,498ሀ 


4]ወ 11 


ራራ 4ሸ0(8ሀ ዕዛዕ44 


፳፡. |ቐሁፊ ህዛሃኳቶ ቴሠሬ ኒኒሄዕ 
1680111895 4ሎህ በበ4.515ር088895 1 ፡ 


. 924ወ፪ ፳እአእ2) 


5 








መጨ+፦፡። 





በቁሙም በሙቱም 


6ኳ ር ገጫበ ዓፀት ይሉት ነበር ፤--የዕንጨትን ወገን ሁሉ ። እንደ ዕንቧጮ ያለው የጭራሮ ፤ የጭፍጫፊ ፤ የዝንጣፊ 
ዕንጨት ' ዕስ). ፡ ቁጥቋጦና ዳዋ! እንደ ጥድና እንደዝግባ ያለን ባለ መለሎ ግንድ--ዛፍ ሁሉ በዚያው ሲጠሩት ኖረዋል። 
ን ነትን (ጥናትን) ፤ ጥንካሬን ፤ ግትርነትን ቢያመለክትም እንደ አጠፋሪስ (ዕፀፋርስ) ያለው ባለለጋ ቅል 
ስሰ ትን ነይቀር ዕንጨት መባሉ አልቀረም ። (በነገራችን ላይ ዕጣ (ዕፃ) ጥንት ይጣጣሉ ፤ ያወጡየነበረው እንደዛ 
ው በወረቀ፡ ፡፡ .» ጓይሆን በዕንጨት ስባሪና ስንጣሪ ስለነበር ቃሉም ስሙን ያገኘው ከዚሁ ነው። ) 
ያገራችንን የዕንጨት ሀብት ፤ የዓለምን የዕንጨት ሀብት ታሪክ ፤ ሳይንስና መልክአምድር. የምንመረምረው 
ግ ከን ሰሌ !? ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመሻት ይህንንም በሥራ ለማሳየት ነው። 
ጨት በቅሙ--በዛፍነት ፤ በጥሻነት ፥ በዳዋነት ፤ በቁጥቋጦነት ፥ በደንነት ለሰው ልጅ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
መንገድ መጋቢና የሕልውናው መሠረት ሆኖ ናሯል " ; ር 
6ንጨት በሙቲ--በማገይነት ፤ በመጠለያነት ፤ በልብስነት ፤ በመሣሪያነት ፤በቤት ዕቃነት ፤በማጌጫነት አገልግሏል። 
ነዳጅ ዘይት የጥንታዊ ደን ሀብት ጭማቲ መሆኑን የምናውት ስንት ነን ? 
የስውና የዕንጨት የለሚና የአልሚ ግንኙነት በተለይ በአዳጊ አገሮች ወደ አጥፊና ጠፊነት ተለውጧል ። 
ከሁሉም የሚያሳዝነው የሠለጠነው የዓለም ኅብረተሰብ ፤ በሳይንስና ቴክኖሎጂ--በኢንዱስትሪ የበለጸገው ኅብረተሰብ የዕን 
ጨት ሀብትን ክቡርነት ትገንዝቦ---ሌላ ማገይ ፤ ሌላ መጠለያ ፤ ሴላ ልብስ ፤ሌላ መሣሪያ ፤ ሴላ የቤት ዕቃ ፤ሌላ ማስጌጫ 
በፅንጨት ፈንታ እየተጠቅመ ፅዕንጨትን በተለየ አገልግሎት የክት ሀብት አድርጐታል ። 
በዚህም ዛሩ የበለጸገው ዓለም ብልጽግና መሠረት በኢንዱስትሪ ብቻ ሳይሆን በግብርና--በዕንጨት ሀብትም ጭ 
ምር ሊሆን በቅቷል ። የሥልጡን ዓለም ማገዶ (የኃይል ምንጭ) ኤሌትሪክ ፤ ጋዝ ፥ ፍልውሀ ፤ ባዮጋዝ ፣ ድንጋይ ከሰል * 
የፀሕይ ኃይል ፤ የአቶሚክ ኃይል ፤... ሆኗል ። 
የሥልጡኑ ዓለም መጠሊያ ድንጋይ ፤ ብሎኬት ፤ ሸክላ ፤ ጠብ ፤› . . ሆኗል ።በሥልጡኑ ዓለም ቁሳቁስ ረገድ ፕላስ 
ቲክ ፤ ብረታ ብረት .-. . ዕንጨትን እያሳረፈውጮ ሄደ.ል ። 
በበለጸገው የዓለም ክፍል ዕንጨት እንደዝሆን ጥርስ ፤እንደ ዕብነ በረድ ፤እንደ ሐር፥፤... ለልዩ--ለንዑድና ክቡር 
ጉጻይ ብቻ እየዋለ በመምጣት ላይ ነው ። እዚያ ዕንጨትን በልብስ መሥሪያነት ፤ በመድኃኒትነት ፤ በባቡር ፤ በመርከብ፡'በመ 
ኪናና በጋሪ እካልነት ፥ በውድ ቁሳቁስ እጀታነት ፤ በእጅ መሣሪያ ሰደፍነት ፤በሙዚቃ መሣሪያነት ፤ በፎቶግራፍና በሥዕል 
በሕዝብ ቤት መንግሥት ቢርና መስኮት ክፈፍነት በሙጫና ቀለማ ቀለም ፤ በሽቱና በሌላም በውድ ዋጋ የሚገዛ ምርትና 
እገልግሎት ሆኗል ። 
እኛና እኛን የመሳስሉ አዳጊ አገሮች ባለብን አጠቃላይ የኋላቀርነት ችግር በመነጨ ምክንያት እንደጠላት ስናጋ 
የው የኖርነውና የምናጋየው ዕንጨት ዛሬ ምድራችንን ጨርሶ ወደ መራቆት ፤እኛንና ብጤዎቻችንንም ለረሀብና ለዕል 
ቂት እየዳረገ--ያባት ዕዳ ለልጅ ሆኖብናል ። 
ስለቪህ አሁን ኢሠፓና አብዮታዊው መንግሥት በሚሰጡት አመራር በሰፊው የተያዘው የዕርከን ሥራና የደን 
ልማት በሕዝባዊና መንግሥታዊ ድርጅቶች ፤ በሙያ ማኅበራት ፤ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ጠበብት እየታገዙ የኤሌትሪክ 
ምጣድ በተደራጀ መልክ ተመርቶ እየተሰራጨ ከተሞችን ከእንጨት ማገዶ ነፃ የማውጣት ዘመቻ መጀመር አለበት ። 
በገጠሪቱ ኢትዮጵያም ባዮጋዝ ፤ የፀሐይ ብርሃን ፤ ... በማገዶነት ዕንጨትን በአፋጣኝ እንዲተኩ የግብርና ሚኒስ 
ቴር የመንግሥት እርሻዎችና ሴሎችም የገበሬ ማኅበራትን ማንቀሳቀስ መጀመር እሚኖርባቸው ደረጃ ላይ ደርሰናል። 
ፅንጨት ለቤት ሥራ--መዋሉ እየከሰመ እንዲሄድም ድንጋይ ፤ አሸዋ ፤ ስሚንቶ ፤ ብሎኬት ፤ ሸክላ ፤ ጡብ በብዛት 
ተመርተው ለሕዝብና ለመንግሥት የኩ-ንስትራክሽን ሥራ እንዲውሉ የተጀመረው ጥረት በበለጠና እንዳግባቡም በግዴታ 
በተጠናከረ ዘመቻ የዕንጨት ተገቢ ቦታውን እንዲያገኝ መደረግ አለበት ። የግብርና ባለሙያዎች ገበሬው የዕንጨትን ክቡ 
ርነትና ውድ ሀብትነት በበለጠ ተገንዝቦ--ከቃጠሎና ከምንጣሮ--ደኑን እንዲጠብቅና ከጥፋቱ ይልቅ ለልማቱ ዋጋ እንዲ 
ስጠው ዋጋውን በማሳወቅ ረገድ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ። የከተማ ነዋሪዎች ማኅበራትም መናፈሻዎችን ፡ አጥርግቢ ' 
5 ዎችን ፥መንገዶችን በዛፍ ተክል ማስጌጡን ብቻ ሳይሆን ከተሜው ዕንጨትን አላግባብ ከመጠቀም እሚላቀቅበትን--አማ 
ራጭ መንገድ ሁሉ ማበረታታት አለባቸወ፡። 

ሮ አዴጋ ያደረሰብንን ችግር ለመቋቋም በመልሶ ማቋቋም ዘርፍ በተያያዝነው ግዙፍ ጥረት የደን ጥበቃ ብቻ 
ሳይሆን 1... ተለዋጭ ምርቶች ሁሉ እንደያካባቢው በተተኪነት በአገልግሎት ላይ እንዲውሉ ተቋቋሚው ለማገዶ 
ለቤት ሥራና ለቁሳቁስ ዓይኑን በዕንጨት ላይ ማሳረፉን እንዲቀንስ ለማድረግ ጥረቱ መጀመር ያለበት ከመጀመሪያው ነው።ለአ 
ብዮታችን የፖለቲካ ድል በኢሠፓ ምሥረታ የተጣለው ጽኑ መሠረት ዘላቂ --ኢኩኖሚያዊ ጽናት አንዱ ዋስትና የሳይን 
ስና ቴክኖሎጂ ምሁራን በመስክ ተሰማርተው ያገራችንን ኋላ ቀር ቴክኖሎጂ በአዳዲስ ግኝቶች እያለመለሙ የኃይል 
ምንጭና የኩንስትራክሽን መሣሪያዎችን ከዕንጨት መውደም በማላቀቅ ለደን ልማት የሙያ አመራር መስጠታቸው ነው። 


(3] 





